


| GALAR-GAN. 
Er 2rrtius &oftavmríaeth am 


WIL HULIS, 


“0 “BORTHMADOG, | 
hwn a ' Ju farw: Ebril ASfed. 18(5, 





Yn y gardd. 'os ìawn y 'gwaith, 
Wil o ddaw'n ol MYA 





Beth yŵ'r'trìstwch ?:. mae WrL Es, 
“Yrihen' fachgen llona' erioed, 
Wedi marw O'r Byonchitis 


o Pan yn bump a thrugain oed 





— Yntau drengodd megys eraill, 
_ Ond nid testyn syndod yw, 
— «Bawb adwaenent yr hên gyfaill 
Synent sut yr oedd yn byw. 

Cyn i'r Towyn droi'n Borthmadog, 
Cychod bach yn llongau Tnawr, Ô 
'Roedd Wil Elis yma'n enwog. 

Fel mae'r Port ei hun yn awr: | 
Pa'm daeth plismyn yma iswagro ? 
Pa'm daeth soliar$ efo'u drill ? 

Nîd oedd angen. neb i'n gwylio” 

Pan au genym gwmni Wrin. 


4 











2 


Yn y Port bu'n Gapten siriol, 

Bu yn hir yn Faer y Dre', 

Rhoi gorchymyn awdurdodol 

Byddai'n station y Railwe ; 

Mawredd mewn dych'mygol swyddi, 
— Oedd ei ymffrost hyd ei dranc; 

Rhag cael gwraig yn ben i'w boeni. 

Byw a marw fu'n Hên Lanc, 


'Roedd Rhagluniaeth yn ei gofio 
Gan ei fwydo yn ddifeth, 
Cafodd ““ LErry” 'n nodded iddo 
Er na thalodd rent na threth ; 
Mewn hen adail oedd yn ymyl 
Cafodd gysgu yn y gwair; 
Nid oedd yno fuwch na cheffyl— 
Mwy na'r Port ar ddiwrnod ffair! 


Weithiau'n rhynu yn yr eira, 
Weithiau'n chwys mewn hafaidd dês, 
Byddai'n myned ar negesau, 

A'i ddysgwyliad am y prês ; 

Pan yn gôfyn tâl am weithio 

Byth ni byddai ef yn swil, 

“ Thank you mawr,” medd rhywun wrtho, 
“ P'le gwnai wario” ebe Wrr, 


Nid a'i ef, fel rhai'n- llechwraidd, 
T'r tafarndy gyda 'grôt, 
Gan ddwyn allan yn ddirgelaidd 
Beint o gwrw dan ei gôt ; 
Ni bu'n flysig, nac yn feddw, 
— Os cael ambell wydriad wnaeth, 
Pwy wahardda beint o gwrw ___ 
I un Îu' n byw a'r datws llaeth ?.; 


3 


Canu weithiau byddai JVilliam 
Pan yn myn'd ar nosawl hynt, 
Llais fel hwnw glybu Bal4am 
Gan ei hên gydymaith gynt; 
Wrth ei glywed ef yn lleisio 
Gwenai, winciai sêr y nen, 

Yntau 'nilaen wnai lawen deithio 
Hyd at feudy'r GAREGWEN, 


Mewn Eisteddfod gyda'r Beirddion, 
Byddai'n gwisgo riban glas, 
Adeg Lecsiwn byddai'n gyson 
Yn areithio gyda blas ; 
Bu yn dadleu nerth ei esgyrn 
Dros iawnderau'r bach a'r mawr, 
Collai'r Liberals un o'u cedyrn 
. Pan ga'dd Wr ei dori lawr, 


Byddai'n myned i'r addoliad 
Weithiau'r Capel, weithiau'r Llan, 
Agorai geg, a chauai'i lygaid, 

Ac fe chwyrnai dros y fan; 
Cafodd lawer blasus bwniad 
Yn ei wyneb, draws ei-gefn, 
Pan ddeffroai, rhoi ochenaid— 
Yna chwyrnai'n uwch drachefn. 


Os arwyddai ffurf ei wyneb 
Fod yn Wir ychydig “ wall,” 
Ei gyfrwysdra oedd ddihareb, 
A'i ffraethineb oedd ddiball ; 
'Roedd yn onest, ac yn ffyddlon, 
Pystion i'w gywirdeb gawn ; 

Bu yn rhodio llwybrau union 
Gyda choesau ceimion iawn, 





i 





Aeth yn hên, a gormod iddo.. 
Bellach deithio tua'r BonrH, 
Neu i'r LLANERCH i ymlwybro 
I gael 'menyn ar ei doth ; 
Blino ddarfu ar ei gystudd, L 
Ffarwel roes i'r Port a'r Dre', 
Lledai'i freichiau, fel adenydd, 
Ac o'n golwg ffwrdd ag ô', 





Door Wil! adgofion erys 
Am ei ddull a'i hynod wedd, 
Lluaws deithiant tua'r Ynys 
I gael golwg ar eì fedd ; 

Un Wi Ers ga'dd ei eni, 
Hwnw' weithian aeth o'n plith, 
Gwag yw hebddo—am ei golli. 
Teimla'r ardal drwyddi'n chwith, 
U ; 
Cysga WiL—ond paid a chwyrnu, 
Llecha'n dawel, yr hen frawd, 
s Gorwedd heddyw 'rwyt mewn gwely 

Lle mae'r bonedd fel y tlawd ; 
Pan y cawn dy weled etto 
Dyfod wnei âr newydd wedd, 
Yna bydd dy goríf afrosgo 
Wedi ei buro yn y bedd, 


SHON GAREGWEN 





